15$2-85 1૬£₹૫ 1૪/0/૫૬ 245 8/.:151. 110 પ 2/ર12૨:51// 


જીવહત્યા અને પશુબતિ 
ઇરલામના પરિપેક્્યમાં 


: લેખક : 
મુહમ્મદ ઝૈનુલ આબિદીન મન્સૂરી 


: અનુવાદક : 
જાબિર માનીગર 


બે શબ્દ 


ભારત જેવા વિવિધ ધર્મીય દેશમાં ત્રણ સ્થિતિઓ કાયમી રૂપે જોવા મળે 
છે. એક : પોતાના ધર્મના નજીક, અન્ય ધર્મોને પણ સમજવાની જિજ્ઞાસા અને 
ચેષા. બે : બીજા ધર્મો પ્રત્યે અપ્રમાણિક સ્રોતોથી મેળવેલ જ્ઞાનના પરિણામ સ્વરૂપ 
તે ધર્મો પ્રત્યે ભ્રમ, આશંકાઓ તેમજ ગેરસમજ. ત્રણ : કેટલીક તાકતો, તત્વો 
તેમજ સમુદાયો દ્વારા કેટલાક સક્રિય ધર્મો. ખાસ કરીને “ઇસ્લામ” પ્રત્યે દુષ્પ્રચારના 
પરિણામ સ્વરૂપ તે ધર્મો પ્રત્યે ભય, ઘૃણા, આક્રોશ, દુર્ભાવના તેમજ અયોગ્ય 
આક્ષેપ. આ ત્રિપક્ષીય પરિસ્થિતિમાં મુસ્લિમ સમુદાય પર આ ભારે જવાબદારી 
આવી પડી છે કે આપણા દેશવાસી ભાઈઓના મન-મસ્તિષ્કમાં ઉત્પન્ન થયેલી 
મૂંઝવણોને દૂર કરે અને ઇસ્લામથી સંબંધિત ઉભરનારા પ્રશ્રોનું સંતોષજનક તેમજ 
તથ્યકારક ઉત્તર આપવા તેમજ શંકાઓને દૂર કરવાનો ભરપૂર પ્રયત્ન કરે. 

તે પ્રશ્નોમાંથી એક પ્રશ્ન છે માંસાહાર તેમજ જીવ હત્યાનો, તથા તેના 
સંદર્ભમાં “ઈદુલ અદહા” તહેવારના અવસર પર થતી જાનવરોની કુબનીની 
સાર્થકતા તેમજ યોગ્યતાનો. બિન-મુસ્લિમ ભાઈઓની મૂંઝવણ આ છે કે ઇસ્લામ 
જ્યારે કૃપા અને પ્રેમભાવનું શિક્ષણ આપે છે તો પશુ-પક્ષીઓ પ્રત્યે આટલું નિદયી 
શા માટે? ઇસ્લામ તેના અનુયાયીઓને જ્યારે શિક્ષણ આપે છે કે તમારા કામ આ 
વાક્યોથી પ્રારંભ કરો કે - “અલ્લાહ દયાળુ, કૃપાળુના નામથી.” તો પછી આ 
તેમને પશુ વધ જેવી નિર્દયતા તેમજ ફ્રૂરતાની પરવાનગી શા માટે આપે છે? 
જયારે કુરબાન, પયગમ્બર (હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) ને 
“રહમતુલ લિલ આલમીન” (સમગ્ર દુનિયા માટે સાક્ષાત દયા કૂપા)ની ઉપાધિ 
આપે છે તો શું આ પશ આ દયા-કૃપાને પાત્ર નથી, જેના વધની પયગમ્બરે 
ઇસ્લામે પરવાનગી આપી અને સ્વયં પોતે તેના પર અમલ કર્યો, ત્યાં સુધી કે 
ઈદુલ અદહા (બકરી ઈદ)માં, જે ઇસ્લામનો મહત્ત્વપૂર્ણ તહેવાર છે, અલ્લાહ 


2 ₹%.ઇજડા નવ 


જીવહત્યા અને ષશુબલી દ 13 | 


તેમજ પયગમ્બરે ઇસ્લામ સ.અ.વ.એ જાનવરોની કુર્બાની (પશુ બલિ)ને ધાર્મિક 
માન્યતા પ્રદાન કરી દીધી. શું બિસ્મિલ્લાહ કહીને અથાત્‌ અલ્લાહનું નામ લઈને 
કરવામાં આવતું “ખરાબ કામ” પણ “સારૂં કામ” થઈ જાય છે? આ પ્રકારની 
મૂંઝવણો ખાસ કરીને આપણા આર્ય સમાજના ભાઈઓને ખૂબ જ વ્યાકુળ કરે છે. 
તેમનો મુસ્લિમ સમુદાય પર આ અધિકાર છે કે તેમની મૂંઝવણ દૂર કરવાનો 
મુસ્લિમ સમુદાય પ્રયાસ કરે. આ લેખ આ અધિકાર અદા કરવા માટેનો એક 
પ્રયાસ છે. આની સાથે વાંચકોનું પણ આ કર્તવ્ય છે કે તેને પૂર્વગ્રહ રહિત બનીને 
વાંચે. ર 


. નવી દિલ્હી, ૩૧/૦૩/૨૦૦૮ 
લેખક : મુહમ્મદ ઝેનુલ આબિદીન મન્સૂરી 


જીવહત્યા અને ઈસ્લામ 


સર્જન અને સર્જક વચ્ચેનો સંબંધ ન 

સામાન્ય નિયમ છે કે કોઈ સમગ્રમાંથી તેના કોઈ અંશને અલગ કરીને 
તેને ખરી અને યોગ્ય રીતે સમજી શંકાતું નથી. જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની બધી પ્રણાલીઓ 
આ જ સિદ્ધાંતની ધરા પર ભ્રમણ કરે છે. ઇસ્લામ, ઇસ્લામી શરીઅત (કાનૂન) 
તથા ઇસ્લામી શિક્ષણ, નિયમો, આદેશો તેમજ ધાર્મિક રિવાજોની વાસ્તવિકતા 
અને યથાર્થતાને સમજવા પર પણ આ જ સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે. પશુઓ સાથે 
મનુષ્યનો વ્યવહાર કેવો હોય અને આ વ્યવહારની યોગ્ય સીમા શું હોય? આ 
જાણવા. માટે સૃષ્ટિ, મનુષ્ય તથા પૃથ્વી પર ઉપસ્થિત પ્રાણીઓ તેમજ આ બધાના 
નિમતામાં પરસ્પર શું અને કેવો સંબંધ છે, તેના ૫ર વિચાર કરવો આવશ્યક છે. 
તેના વગર ઉપરોક્ત પ્રશ્નોનો.ઉત્તર નથી મળી શકતો. આથી આવશ્યક છે કે 
પહેલાં આને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. 

ઇસ્લામની મૂળ ધારણા છે કે સમસ્ત સૃષ્ટિના રચયિતા તેમજ નિર્માતા 
“ઈશ્વર” છે. એક, અનન્ય ઈશ્વર. તે નિરાકાર, સર્વઉપસ્થિત, સર્વશક્તિમાન, 
સર્વજ્ઞ તેમજ અપાર તત્ત્વદર્શી છે. તે સમગ્ર સૃષ્ટિનો પાલનહાર, સંયોજક-પ્રબંધક 
તેમજ સ્વામી છે. મનુષ્ય આ સૃષ્ટિનો અંશ છે અને બ્રહ્માંડમાં ઉપસ્થિત દરેક વસ્તુની 
જેમ આ પૃથ્વી, તેમજ તેની ઉપર કે તેના નજીક મોજૂદ બધા પદાર્થો, સજીવ કે 
નિર્જીવ, સ્થિર કે અસ્થિર વસ્તુઓ પણ એ જ નિમતિ દ્વારા ર્નિ્મૈત છે. ઇસ્લામ 
(મુજબ અલ્લાહ (ઈશ્વર)ની અપાર તત્ત્વદર્શીતા તેમજ ઉપરોક્ત અન્ય ગુણોની 
અપેક્ષા આ છે કે સમસ્ત માનવજાતિનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન ઈશ્વર જ કરે, અથિ 
માર્ગદર્શનનું આ કાર્ય સ્વયં મનુષ્ય પર ન છોડી દે. 

' ઇસ્લામ, મનુષ્યને સૃષ્ટિનો એક પુર્ણ એકમ માને છે, જેમાં આધ્યાત્મિક, 

નૈતિક, શારીરિક તેમજ ભૌતિક બધા ગુણોનો સમાવેશ થાય છે. આથી ઇસ્લામની 


તટે દ ૧૪%. 


દ્રષ્ટિમાં મનુષ્યની સંપૂર્ણ વ્યક્તિગત તેમજ સામાજિક જીવન પ્રણાલી ઈશ્વરીય 
માર્ગદર્શન અંતર્ગત થવી જોઈએ. આ જીવન પ્રણાલીમાં આસ્થા તથા ધારણા, 
ઉપાસના તથા પૂજા, દામ્પત્ય, પારિવારિક તથા સામૂહિક સંબંધ, પારસ્પરિક 
અધિકાર તથા કર્તવ્ય, આચરણ, વ્યવહાર તથા ખાણી-પીણી તેમજ જીવનશૈલીમાં 
યોગ્ય કે અયોગ્ય, વૈધ કે અવૈધ, ઇચ્છનીય કે અનિચ્છનીય અને આર્થિક તેમજ 
રાજનૈતિક વ્યવસ્થા વગેરેથી લઈને મનુષ્યના સર્જનના ઈશ્વરીય ઉદ્દેશપર અમલ 
તેમજ અન્ય બધી સૃષ્ટિની સાથે મનુષ્યના સંબંધની રૂપરેખા સુધી... દરેક વસ્તુ 
આવે છે. ઇસ્લામની ધારણા છે કે આ સંસાર મનુષ્ય માટે બનાવ્યું, શણગાર્યું છે 
અને સ્વયં મનુષ્યને ઈશ્વર (ના આજ્ઞાપાલન, ઉપાસના તેમજ તેના પ્રત્યે સમર્પિત 
રહેવા) માટે. આ સંસારના બધા પ્રાણી તેમજ સજીવ તથા બધી સ્થિર કે અસ્થિર 
વસ્તુઓ મનુષ્યની સેવા તેમજ ઉપભોગ માટે બનાવવામાં આવી છે અને તે બધું, 
પ્રત્યક્ષ કે અપ્રત્યક્ષ, ઇચ્9નીય કે અનિચ્છનીય, જાણે કે અજાણે મનુષ્યોની સેવા 
કરી રહી છે. પ્રત્યક્ષ રૂપે અનેક વનસ્પતિઓ વૃક્ષ, અનાજ, ફળ, શાકભાજી 
વગેરે, અનેક પશુ-પક્ષી તેમજ દરિયાઈ જીવો (માછલીઓ) વગેરે, મત્તુષ્યોના 
આહાર, સવારી, વજન ઉઠાવવા, દવાઓ તથા સ્વાસ્થ્ય સામગ્રી તેમજ સામાન્ય 
ઉપભોગ માટે નિર્મિત કરવામાં આવ્યા છે. અપ્રત્યક્ષ રૂપે અસંખ્ય જીવાણુ, જળ 
_ પ્રાણી, વૃક્ષો, પશુ-પક્ષી, આ સંસાર, વાયુ મંડળ તેમજ પૃથ્વીના ગર્ભમાં એ જ 
રીતે માનવજાતિની સેવામાં તલ્લીન છે, જે રીતે સૂર્ય, ચંદ્ર તેમજ તારાઓનો 
પ્રકાશ, ઉષ્મા તથા ઊર્જા, હવા, વાદળો, વાયુમંડળ તેમજ સમગ્ર સૂર્યમંડળ. 


પ્રત્યેક સજીવ મનુષ્યના ઉપભોગ માટે જ છે 


ઉપરોક્ત વિવરણ પછી જીવ હત્યાના સંબંધમાં ઇસ્લામી દ્રષ્ટિકોણને 

સરળતાપૂર્વક સમજી શકાય છે. દરેક સજીવ (વનસ્પતિ કે પશુ-પક્ષી વગેરે)ને 
' મનુષ્યના ઉપભોગ માટે પેદા કરવામાં આવ્યા છે. વૃક્ષો, ફળો, શાકભાજીઓ 
વગેરેને કાપવું (અને ખાવા માટે ઉપયોગમાં લેવું) પણ એ જ પ્રકારે “જીવ 
હત્યા” છે જેવી રીતે માછલીઓ, પક્ષીઓ તેમજ પશુઓને ખાવા માટે તેમની 
હત્યા કરવી. શાકાહારી અને માંસાહારી બંને પ્રકારની ખાધ સામગ્રીના ઉપભોગને 
બધા ષર્મો તેમજ ધાર્મિક સમાજો તથા સમુદાયોમાં માન્યતા પ્રાપ્ત રહી છે. ઇસ્લામ 


ક “પા” નસ “ર શણ ણણણણણઇ 2-2: .-: 


16[| જીવહત્યા અને પશુબલી 


ખક 
પણ આને માન્યતા આપે છે. વ્યર્થ પશુવધ અથતિ્‌ કોઈ પણ પશુને આમ જ 
મારીને છોડી દેવું, શિકાર કે મનોરંજનનો શોખ પૂરો કરવા માટે કોઈ પણ સજીવને 
મારીને ફેંકી દેવાની ઇસ્લામમાં મનાઈ છે. પરંતુ સાર્થક ઉદ્દેશ્યો માટે, ઇસ્લામ ન 
ફક્ત સજીવો માટે (વનસ્પતિઓ તેમજ પશુ-પક્ષીઓ વગેરે)ના આહાર તેમજ 
ઉપભોગ હેતુ મનુષ્યને અનુમતિ આપે છે બલ્કે કહે છે કે આ બે ઉદ્દેશ્યોની પૂર્તિ 
હેતુ તેમને પેદા કરવામાં આવ્યા છે. આ રીતે જોવામાં આવે તો ઇસ્લામનો દ્રષ્ટિકોણ 
કોઈ અલગ, અનન્ય, અભૂતપૂર્વ, અમાન્ય, અસ્વાભાવિક તેમજ અપ્રાકૃતિક 
દ્રષિકોણ નથી, બલે કેટલાક નગણ્ય અપવાદોને છોડીને ભૂતકાળથી વર્તમાન 
સુધીના માનવ ઇતિહાસમાં મનુષ્યો, સમાજ, સંસ્કૃતિઓ તેમજ સભ્યતાઓનો 
સામાન્ય દ્રષ્ટિકોણ તથા વ્યવહાર તે જ રહ્યો છે જે ઇસ્લામનો દ્રષ્ટિકોણ તેમજ 
ઇસ્લામના અનુયાયીઓનું વ્યવહારિક આચરણ છે. 


ઇસ્લામમાં હલાલ અને હરામ 


ઈસ્લામની વિશિષ્ટતા આ સંબંધમાં એ છે કે તે અન્ય સમાજોથી વિપરીત, 
માંસાહારના વિષયમાં એક નિશ્ચિત આચારસંહિતા (૯૦4૯ ૦ €૦1વપત) 
તેના અનુયાયીઓને પ્રદાન કરે છે, જેને ઇસ્લામી કાનૂન (શરિયત)ની પરિભાષામાં 
“હલાલ” (વૈધ) અને “હરામ” (અવૈધ) કહેવામાં આવ્યું છે. આની સીમાનું 
નિર્ધારણ સ્વયં અલ્લાહે (ુર્ચાન)માં કરી દીધું છે, તથા- તેની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા 
અલ્લાહના પયગમ્બરે હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમના આદર્શ 
સત, સીરત અને હદીસ)માં કરી દીધી છે. જેવું કે પહેલાં લખાઈ ચૂકયું છે કે 
અલ્લાહ (ઈશ્વર)ની તત્ત્વદર્શીતા તેમજ જ્ઞાન અપાર, અસીમ અને પૂર્ણ છે, અને 
જો કે તે ઇન્સાન સહિત સૃષ્ટિની દરેક વસ્તુઓનો નિર્માતા પણ છે. આથી આ તે જ 
વધુ સારી રીતે જાણી શકે છે કે આહાર માટે કઈ વસ્તુઓ મનુષ્યના શારીરિક હિત 
સ્વાસ્થ્ય) તેમજ તેના આધ્યાત્મિક હિત (વૈતિકતા તેમજ ચરિત્ર) માટે લાભદાયક 
તથા હાનિકારક છે. આથી ઇસ્લામે કૂતરા, ડુક્કર, હિંસક જાનવર તેમજ પંજાથી 
ઉઠાવીને ખાનારા પક્ષીઓ તથા ઇન્સાનોનું માંસ ખાવું અવૈધ (હરામ) ઠેરવી 
દીધું છે. આપણા ભારતીય સમાજો અને વધુ પડતા ધાર્મિક સમુદાયોમાં પણ, 
સૌમાન્ય સ્તરે માંસાહાર માટે “યોગ્ય' કે 'અયોગ્ય'નું આ ઇસ્લામી માપદંડ પ્રચલિત 


કેવટ ;- સ જં 


& ર૯સઇનડદ જા ક્ય 
જીવહત્યા અને પશુબલી. 171 


છે. પરંતુ સંસારમાં કેટલાક સમાજ, જાતિઓ, સમુદાય અને એકાદ બે દેશના 
લોકો એવા પણ છે કે જે મનુષ્ય, કૂતરા અને ડુક્કર વગેરેનું માંસ પણ ખાય છે. 
તેના દુષ્પ્રભાવ સહજ રીતે જોઈ શકાય છે કે આવા લોકો અને સમાજોમાં કેવા 
કેવા જાનવર જેવા તેમજ રાક્ષસી અવગુણ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. તેનો સ્વભાવ 
અને ચરિત્ર કેવા કેવા નૈતિક દુર્ગુણોથી દૂષિત તેમજ પતન ગ્રસ્ત થાય છે. ઇસ્લામની 
વિશિષ્ટતા છે કે તે જીવ હત્યા કે માંસાહારના વિષય પર અતિવાદી નહે બલ્કે 
સંતુલિત જીવન વ્યવસ્થાનો સમર્થક તેમજ હિમાયતી છે. ઇસ્લામ ન તો 'અહિસા' 

અને “દયા'ના નામે પર મનુષ્યને તે ખાધ પદાર્થો તેમજ આહાર સામગ્રીઓથી 
વંચિત કરે છે જે મનુષ્યોના આહાર તથા ઉપભોગ માટે સર્જિત તથા ઉત્પન્ન કરવામાં 
આવી છે અને ન તે આ મનુષ્યને આટલો સ્વતંત્ર મૂકી દે છે ક જે પણ મનમાં આવે 
તે ખાઈ-પી લે અને સજીવોની નિરર્થક હત્યા કરતો ફરે. આ નિરર્થક હત્યા જ 
વાસ્તવમાં ઇસ્લામની દ્રષ્ટિમાં નિર્દયતા છે. હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલય હિ 
વસલ્લમે આદેશ આપ્યો છે કે પશુઓ પાસેથી તેની તાકાત તેમજ સામર્થ્યથી વધુ 
કામ ન લેવામાં આવે, તેના પર એટલો વજન લાદવામાં ન આવે કે તે વહન ન 
કરી શકે અને તેને ભૂખ્યો ન રાખવામાં આવે. માંસાહાર માટે પશુઓને જબહ 
(વૈધ રીતે વધ) કરવાને ઇસ્લામે અનિવાર્ય કર્યું, જેથી પશુના શરીરમાંથી સંપૂર્ણ 
લોહી નીકળી જાય. કેમકે જો લોહી પશુના અંદર જ રહીને કોશિકાઓમાં જામી જાય 
તો તેનું માંસ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક બંની જાય છે. સાથે ઇસ્લામે આ પણ આજ્ઞા 
આપી કે જબહ (વૈધ રીતે વધ) કરતા સમયે છરીની ધાર બુટ્ટી (ધાર વગરની) ન 
હોય બલ્કે તેજ હોય જેથી પશુને અનાવશ્યક પીડા સહન ન કરવી પડે. 


જીવ હત્યા અને સામાન્ય સમાજ 


પ્રત્યેક સમાજમાં જીવ હત્યાનું ચલણ વિભિથ્ષ રૂપમાં રહ્યું છે અને તેને 
માન્યતા પ્રાપ્ત રહી છે. તેના બ આધાર રહ્યા છે. એક, મનુષ્યોના લાભો માટે અને 
બીજું, મનુષ્ય કે માનવ સમાજને ક્ષતિ પહોંચાડવાથી બચાવવા તથા સુરક્ષિત 
રાખવા માટે. જે લોકો ઇશ્લામ પર જીવ હત્યાની નિર્દયતાનો આરોપ લગાવે છે 
* અને આક્ષેપ તેમજ દુષ્્રચાર કરે છે તેમની દ્રષ્ટિમાં પણ જીવ હત્યાના ઉપરોક્ત 
હાડ જ માન્ય છે. ા 


જડકરટક કક 


મનુષ્યના જીવન અને સ્વાસ્થ્ય માટે જે સંતુલિત આહારની અનિવાર્યતા 
સર્વમાન્ય રહી છે, જેમાં પૌષ્ટિક તેમજ સ્વાસ્થ્યપ્રદ તત્વો વિટામિન્સ, પ્રોટીન, 
મિનરલ્સ, કાર્બોહાઈડ્રેટ, મીઠું વગેરે જોવા મળે છે, આ સજીવોમાંથી જ ઉપલબ્ધ 
થાય છે અને તેમાંથી વધુ પડતા વનસ્પતિઓ, શાકભાજીઓ અને વૃક્ષોને કાપીને 
(જે વાસ્તવમાં જીવ-હત્યા જ છે) તથા પશુ-પક્ષીઓ તથા માછલીઓ વગેરે 
જીવોની હત્યા કરીને પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. દરિયામાં કોઈ પણ સમય-ભબિંદુ 
(0011૦0810૯) પર સમસ્ત માનવ વસ્તીના પૌષ્ટિક આહારની લગભગ બે 
તૃતિયાંશ આવશ્યકતા પૂર્તિ માટે ખાદ સામગ્રી ઉપસ્થિત હોય છે, જેનો કેટલોક 
અંશ સમગ્ર વિશ્વ (આપણા અહિંસા પ્રિય દેશ સહિત)માં બરાબર ઉપયોગમાં 
લેવામાં આવે છે. આ જીવ-હત્યા પર ક્યારેય આપત્તિ દર્શાવવામાં આવી નથી. 
માંસાહાર હેતુ પશુ વધના સરકાર અધિકૃત કતલ ખાનાઓ (51તપ૪॥લા” 
10૦૫૬૯)માંથી પશુ રક્તની પૂરેપૂરી માત્રા એ કંપનીઓ દ્વારા ઉઠાવી લેવામાં 
આવે છે જે માનવ શરીરમાં લોહી અને હીમોગ્લોબિનની ઉણપ પૂરી કરવાવાળી 
દવાઓ તથા ટોનિક બનાવે છે. આ મૃતક પશુઓનું ચામડું, હાડકાઓ, નસો, 
પાતળું પારદર્શક આવરણ, શીંગડા, વાળ વગેરે થકી મોટા મોટા ઉધોગ ચાલી 
રહ્યા છે. તેની ચરબી ખાદ્ય સામગ્રી તેમજ અન્ય ઉપભોગ સામગ્રીઓ બનાવવામાં 
ઉપયોગમાં લેવાય છે, જેનો માંસાહારી અને માંસાહાર વિરોધી, અહિંસાવાદી, 
અર્થાત્‌ તમામ જનતા સહર્ષ ઉપયોગ કરે છે. ત્યારે જીવ-હત્યા, નિર્દયતા, હિંસા 
વગેરે જેવો પ્રશ્ન ક્યાંય નથી ઉદ્ભવતો. સ્વાસ્થ્ય વિજ્ઞાન તેમજ મેડિકલ વિજ્ઞાનના 
વિદ્યાર્થીઓનું શોધ કાર્ય અને પ્રશિક્ષણ ઉદર, દેડકા, વાંદરાઓ વગેરેની હત્યા 
પર જ ટકેલું છે. આ સમગ્ર વસ્તુસ્થિતિ, જેનું ઉપર વર્ણન કરવામાં આવ્યું, આ 
ઇસ્લામની ધારણાની જ પુષ્ટિ કરે છે, જે સમસ્ત સજીવ, માનવ જાતિના હિત, 
તેના ઉપયોગ તેમજ ઉપભોગ માટે બનાવવામાં આવી છે. 

આવા સજીવોની હત્યા કરી દેવા પર પણ દરેક સમાજમાં માન્યતા 
આપવામાં આવી છે અને આનું વ્યવહારિક ચલણ રહ્યું છે જે મનુષ્ય માટે પ્રત્યક્ષ 
કે અપ્રત્યક્ષ રૂપે નુકસાનદાયક, કષ્ટદાયક કે ઘાતક બનવા લાગે. એન્ટી બાયોટિક 
દવાઓ, જેને દરેક “અહિંસાવાદી” વ્યક્તિ પણ સંતોષપૂર્વક પ્રયોગ કરે છે, જીવિત 
બેક્ટેરિયાની હત્યા જ કરે છે. કીટનાશક દવાઓ, જેનો છંટકાવ સજીવો પ્રત્યે 
દયાભાવમાં ઓતપ્રોત લોકો પણ પોતાના ઘરોમાં તથા પાકો પર કરે છે, જીવિત 


તતવ ઈવ 2 8. 


જીવહત્યા અને પરુબલી 19| 


કસઝટાડડડર2ઝદલડડતાદ ઇડ 


કીડા-મકોડાની હત્યા જ કરે છે. લુંટારાઓ, ગુંડાઓ વગેરેને પોલીસ જનહિતમાં 
ગોળી મારી દે છે, તે પણ જીવ-હત્યા જ છે. મોટા મોટા ગુનેગારો અને 
દેશદ્રોહીઓને સરકાર ફાંસી પર લટકાવી દે છે અને યુદ્ધમાં દુશ્મન દેશના સૈનિકોની 
હત્યા કરી નાખવામાં આવે છે તેમજ શાંતિ તથા કાનૂન-વ્યવસ્થાનો ભંગ કરનારા 
ઉપદ્રવીઓને જોતાં જ તેને ગોળી મારી (૬10૦1 ત૬ ડાંઠ્ઠ|!છે મારી દેવામાં 
આવે છે તો આ પણ જીવ-હત્યા જ છે. પરંતુ ક્યારેય પણ, ક્યાંય પણ માત્ર આ 
તર્ક પર કે આ બધું જીવ હત્યા, નિર્દયતા, બર્બરતા, ક્રૂરતા અને હિંસા છે, આવી 
જીવ-હત્યાઓ પર “હત્યા નો આરોપ નથી લાગતો, ન વ્યક્તિ, સમુદાય, 
વહીવટી તંત્ર, સરકાર તેમજ રાષ્ટ્ર પર આક્ષેપ કરવામાં આવે છે. 

કહેવાનું તાત્પર્ય આ છે કે જીવ-હત્યા પોતાનામાં અનિચ્છનીય, અયોગ્ય, 
પાપ કે ગુનો નથી. કેટલીક નૈતિક, કેટલાક સામાજિક તથા સૈદ્ધાંતિક માપદંડ 
ક્યારેક આને યોગ્ય પણ માને છે અને ક્યારેક અયોગ્ય, અમાનવીય, ગુનો તેમજ 
પાપ પણ ઠેરવે છે. આ વાત મનુષ્યના સ્વભાવ તેમજ તેની આવશ્યકતાઓની 
બરાબર અનુકૂળ પણ છે. ઇસ્લામ એક વ્યવહારિક ધર્મ તેમજ સ્વાભાવિક તેમજ 
'સંતુલિત જીવન-વ્યવસ્થા છે. આથી જીવ-હત્યાના વિષય પર તેની નીતિ આ 
સત્ય પર આધારિત છે. 


“કટાર 
110 * જીવહત્યા અને પશુબલી 


કુરબાની અને ઈસ્લામ 


પશુ બલિને વિશ્વના બે મોટા ધર્મો, સનાતન ધર્મ અને ઇસ્લામ ધર્મમાં 
માન્યતા પ્રાપ્ત છે. સનાતન ધર્મ મુજબ “દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા માટે” અને 
ઇસ્લામ ધર્મમુજબ “અલ્લાહને પ્રસન્ન કરવા માટે” પશુ બલિનું વિધાન છે. સનાતન 
ધર્મમાં “દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા માટે” થી શું અભિપ્રેત છે અને મનુષ્યના આધ્યાત્મ, 
આચાર-વિચાર તેમજ ચરિત્ર તથા આચરણ પર પશુ વધના શું સારા પ્રભાવ પડે છે 
તથા મનુષ્યના વ્યક્તિગત અને સામાજિક જીવનમાં નૈતિક સ્તર પર, પશુ વધ દ્વારા 
કેવા સકારાત્મક પ્રભાવ પાડવા અપેક્ષિત છે તે આ લેખનો [વિષય નથી, પરંતુ 
સનાતન ધર્માવિલંબીઓ, વિચારકો તેમજ ધર્મ વિદ્યાચાર્યો માટે પોતાનામાં એક શોધનો 
વિષય છે. તેમ છતાં , આ સંબંધમાં ઇસ્લામી દ્રષ્ટિકોણ આ છે - 

ઇસ્લામમાં, ઈસ્લામી કૅલેન્ડર (હિજરી સન) ના બારમા મહિના “ઝિલ 
હજજ'' ની દસમી, અગિયારમી અને બારમી તારીખે “ઈદુલ અઝહા” તહેવારના 
અવસર પર પશુની બલિ આપવામાં આવે છે, જેને કુબની કહેવામાં આવે છે. તે 
ઉપરાંત હજમાં જવાવાળી દરેક વ્યક્તિ પર પણ આ કુરબાની અનિવાર્ય છે. વિશ્વના 
અન્ય ભાગોમાં જાનવરોની કુર્બાની કરવાનું સામર્થ્ય રાખવાવાળા દરેક મુસલમાન 
૫ર (જેપુષ્ટ પણ હોય) કુર્બાની અનિવાર્યછે. આ બલિ, નિઈયતા તેમજ હિંસાની 
ઘોતક નથી. આ ન માત્ર પશુ હત્યા છે, કે ન માત્ર એક ધાર્મિક પ્રથા જેનો કોઈ 
મહાન ધ્યેય અને મનુષ્યના જીવનની વ્યવહારિક્તાઓમાં કોઈ રચનાત્મક ભૂમિકા 
તેમજ મહત્ત્વપૂર્ણ યોગદાન ન હોય. કુર્બાનીનો એક પ્રમાણિક તેમજ વિશ્વસનીય 


ક હિન્દુ ધર્મ ગ્રંથોમાં સ્પષ્ટ રૂપે પશુ વધની અનુમતિ તથા આદેશ મોજૂદ છે. જુઓ : 
મનુ. - ૩/૧૨૩, ૩/૨૬૮, ૫પ/ર૩, ૫/ર૭-૨૮, ૫/૩૫-૩૬ 
ત્ર. - ૧૦/ર૭/ર, ૧૦/૨૮/૩ 

અથર્વ. - ૯/૬/૪/૪૩/૮ 

શ. બ્રા. - ૩/૧/ર/ર૧ 


જીવહત્યા અને પશુબલી ' 111| 


ઇતિહાસ છે જે વિશ્વના સૌથી વધુ પ્રમાણિક ઈશ ગ્રંથ “કુર્બાન”માં ઉલ્લેખિત છે 
તથા જેની વ્યાખ્યા અંતિમ ઈશ દૂત (પયગમ્બર) હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમના અતિ વિશ્વસનીય કથનો (હદીસ)માં વણિત છે. 
ઇતિહાસની સાથે સાથે તેના અસલ ઉદ્દેશ્ય પણ, ઇસ્લામના ઉપર્યુક્ત બંને મૂળ 
સ્નોતોમાં ખોલી ખોલીને વર્ણન કરવામાં આવ્યા છે. આ ઇતિહાસ પર એક નજર 
નાખી લેવી કુર્બાનીની ઇસ્લામી અવધારણાને સમજવા માટે અનિવાર્ય છે. 


કુબાનીનો ઈતિહાસ 


કુર્બાનીનો ઇતિહાસ ૪૦૦૦ વર્ષજૂનો છે જેનો આરંભ ઇસ્લામ (તથા યહૂદી 
અને ઈસાઈધર્મ) ના મહાન પયગમ્બર હઝરત ઇબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામથી સંબંધિત 
એક અસામાન્ય ઘટનાથી થાય છે. આ ઘટનાનો ત્રણેય ધર્મોના ધર્મગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ 
કરવામાં આવ્યો છે, તથા કુર્ઓઅાન આ ત્રણેયમાં એક માત્ર પ્રમાણિક ઈશગ્રંથ છે. 

૪૦૦૦ વર્ષ પૂર્વ જ્યારે અજ્ઞાનતાના ઘોર અંધકારમાં, માનવ જાતે 
નિરાકાર એકેશ્વરવાદના સત્ય માર્ગ પરથી ભટકીને સાકાર અનેકેશ્વરવાદની 
મિથ્યા ધારણામાં ફસાયેલી છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, નક્ષત્રો, પત્થરો, પ્રેતાત્માઓ , 
પૂર્વજો અને શક્તિશાળી શાસકોની ઉપાસના અને મૂર્તિપૂજામાં લિપ્ત તથા નાના 
પ્રકારના અંધવિશ્વાસો અને આડંબરોથી ગ્રસ્ત હતી. પોતાનાથી તુચ્છ પદાર્થોની 
સામે તેમજ પોતાના જેવા મનુષ્યોના ચરણોમાં માથું નમાવતાં નમાવતાં મનુષ્યની 
ગરિમા, ગૌરવ અને સ્વાભિમાન (જે ઈશ પ્રદત હતું) અપમાનિત અને છિન્ન 
ભિન્ષથઈ ચૂક્યું હતું, તાત્કાલિક સમગ્ર માનવજાતિમાં એકેશ્વર ઉપાસક એક પણ 
વ્યક્તિ બાકી રહી ગઈ ન'હોતી. આ વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં ઇરાકના 'ઉર' 
નામક નગરના રહીશ “મહંત મહાપૂજારી' “આઝર”'ના ઘરમાં, તેના જ દીકરા 
ઇબ્રાહીમ અ.સ.ને ઈશ્વરના, શિર્ક (અનેકેશ્વર પૂજા) ના ઘોર અંધકારમાં તૌહીદ 
(વિશુદ્ધ એકેશ્વરવાદ)ની જ્યોતિ પ્રગટાવવા માટે પસંદ કરી લીધા હતા અને 
તેમને પોતાના પયગમ્બર (ઈશદૂત) નિયુક્ત કર્યા. 

હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ શિકની વિસ્દ્ધ એવા શસક્ત તેમજ બુદ્ધિ 
સંગત તર્ક આપ્યા જેનો કોઈ કાટ નથી. છતાં પણ તેનો ઘોર વિરોધ કર્યો. તે આ 
દીપનો પ્રકાશ કલા કી પેલેસ્ટાઇન, ત્યાંથી જ અને ત્યાંથી અરબ 


સેઝ: ૧% *- વડ તકર કકસડ- 


[12 | જીવહત્યા અને. પશુબલી 


પ્રાયટ્રિપના મધ્ય પશ્ચેમ ભાગોમાં ગયા. અલ્લાહે તેમની ઉપર એક અત્યંત મુશ્કેલ 
કર્તવ્યનો ભાર નાખ્યો હતો. આ કર્તવ્ય એક એવી વ્યક્તિ જ અદા કરી શકતી હતી 
જે ઈશ આજ્ઞાપાલન, ઈશભય, ઈશ-પરાયણતા તેમજ ઈશ્વર સમક્ષ સંપૂર્ણ આત્મ 
સમર્પણમાં ઉત્કૃષ્ટ, સુદ્રઢ અને અડગ હોય. દરેક સ્વાર્થ, દરેક સુખ, દરેક 
મનોકામના, દરેક લાભ, દરેક ઇચ્છા અને દરેક પ્રકારના પ્રેમની, ઈશ-પ્રેમ હેતુ 
બલે આપી શકતી હોય. આટલો ઊંચો ચરિત્રિ અને એવા સશક્ત આત્મબળ હઝરત 
ઇબ્રાહીમ (અલયહિસ્સલામ) વ્યક્તિત્વમાં ઉત્પન્ન કરવા માટે અલ્લાહે મોટી મોટી 
મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર કરીને તેમને તૈયાર પણ કર્યા, પ્રશિક્ષણ પણ આપ્યું અને 
ઘણી મુશ્કેલ કસોટીઓ પણ લીધી. દરેક કસોટીમાં હઝરત ઇબ્રાહીમ 
(અલયહિસ્સલામ)ને પોતાને ઉત્તિર્ણ સિદ્ધ કરતા ગયા, ત્યાં સુધી કે ઈશ્વરે તેમની 
અંતિમ કઠોરમાં કઠોર કસોટી લેવાનો નિર્ણય કર્યો. તેમને આદેશ આપ્યો કે (ઈશ્વર 
માટે) પોતાના પુત્ર “ઇસ્માઈલ”ની બલિ આપે. 

ઇસ્માઈલ (અલયહિસ્સલામ) ઇબ્રાહીમ (અલયહિસ્સલામ)ના 
એકમાત્ર દીકરા હતા. તે મોટી મન્નતો અને આરઝૂઓ બાદ હઝરત ઇબ્રાહીમ 
(અલયહિસ્સલામ)ના ઘડપણમાં પેદા થયા હતા. આથી આનું અનુમાન લગાવી 
શકાય છે કે ઇસ્માઈલ (અલ્યહેસ્સલામ) કેવા પ્રિય અને આંખોના તારા 
રહ્યા હશે. આથી હઝરત ઇબ્રાહીમ (અલયહિસ્સલામ) તેમના એકના એક 
દીકરા હઝરત ઇસમાઈલ (અલયહિસ્સલામ)થી વધુ પ્રેમ કરતા હતા. કોઈ 
સામાન્ય વ્યક્તિ હોત તો આ વાતો ઈશ આજ્ઞાપાલનમાં અવરોધ બનીને 
તેમાં આત્મબળને વિચલિત કરી દેવા માટે પૂરતી હતી અને તે આ કઠોર 
ઈશ્વરીય પરીક્ષામાં નિષ્ફળ થઈ જાત. પરંતુ જે વ્યક્તિથી ઈશ્વરને ભાવિ 
સંસારમાં ઇન્સાની નસલો માટે એકેશ્વરવાદ ધર્મનો મજબૂત અને ચિર સ્થાયી 
પાયો નખાવવો હતો, તે વ્યક્તિ હઝરત ઇબ્રાહીમ (અલર્યાહેસ્સલામ)એ 
આ કસોટીમાં પણ સફળ થવાનું ઠાની લીધું . દીકરાને આ ઈશ્વરીય આદેશ 
જણાવ્યો તો દીકરા ઇસ્માઈલ (અલયહિસ્સલામ)એ કહ્યું, “પિતાજી, 
અલ્લાહના તરફથી જે આદેશ થયો છે તેને પૂરો કરો, ઈશ્વરે ઇચ્છયું તો તમે 
મને ધૈર્યવાન અને અડગ રહેવાવાળો જૌશો.” ઘરથી થોડે દૂર “મિના' ની 
એક પહાડી પર લઈ જઈને પિતાએ દોકરાને સુવડાવી દીધો. છરી ગરદન 
પર ફેરવવાના હતા કે ઈશ વાણી થઈ કે હે ઇબ્રાહીમ (અલયહિસ્સલાય)! 


ન્ડ. 


જીવહત્યા અ પશુબલી ર | 13 | 


ટજ ડડ 


સ કસ:-5:₹-4-:-5 5-5. :2: 
તમે પરીક્ષામાં સંપૂર્ણ ઊતર્યાં. પ્રતિદાનના રૂપમાં આ દુંબો (ભેડ સમાન 
પશુ)ની કુર્બાની આપી દો. પાસે જ એક દુંબો ઉભેલો મળ્યો. હઝરત ઇબ્રાહીમ 
(અલયહિસ્સલામ)એ તેને કુબનિ કર્યો. કુઓને આને “ઝિબુહિન-અઝીમ” 
અથાંત્‌ “મહાન બલિદાન” કહ્યું છે. 

આ મહાન બલિદાનને યાદ કરવા અને યાદ રાખવા માટે આ તિથિને 
૪૦૦૦ વર્ષથી પશુઓની બલિ અને કુરબાનીની પ્રથા ચાલી રહી છે. કાળ 
કાળાંતરે આમાં કેટલીક વિકૃતિઓ આવી ગઈ. લોકો આ કુરબાનીની અસલ 
સ્પિરિટ ભૂલી ચૂક્યા હતા. આજથી ૧૪૦૦ વર્ષ પહેલાં જ્યારે પયગમ્બર 
મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના માધ્યમથી વિશુદ્ધ એકેશ્વરવાદ 
ધર્મનું પુનરાગમન થયું અને આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ પર ઈશ 
વાણી (કુરઆન) અવતરિત થઈ તો કુર્બાનીના ઇતિહાસને પણ તેના શુદ્ધ 
અને સ્વચ્છ રૂપમાં લોકો સમક્ષ લાવવામાં આવ્યું . ઈશદૂત હઝરત મુહમ્મદ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહે વસલ્લમે લોકો સામે આની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા આપી અને 
આના પર સ્વયં પોતે અમલ કરીને દેખાડ્યું. કુરાનમાં અલ્લાહે ફરમાવ્યું, 
“ન તો (પશુનું) માંસ અલ્લાહને પહોંચે છે, ન તો લોહી, પરંતુ તેને જે ચીજ 
પહોંચે છે તે છે તમારો તકવા (ઈશ પરાયણતા).” હઝરત મુહમ્મદ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહે વસલ્લમે તેમની આંગળીઓ સીના પર હૃદયના સ્થાચ 
પર રાખીને ત્રણ વખત ફરમાવ્યુ, “તકવા અહીં હોય છે, તકવા અહીં હોય 
છે, તકવા અહીં હોય છે.” “તકવા' કુર્ઓાન અને હદીસનો એક પારિભાષિક 
શબ્દ છે, જેનો ભાવાર્થ છે “ઈશ્વરની અવજ્ઞા (નાફરમાની)થી બચતા રહી 
જીવનનો એક એક ક્ષણ વિતાવવો .” અર્થાત્‌ કોઈ પણ કાર્ય કરતા સમયે આ 
ધ્યાન અવશ્ય રાખવું કે ક્યાંક તે ઈશ્વરની દ્રષ્િમાં અયોગ્ય, અવૈધ, વર્જિત 
અને પાપ તો નથી? (અયોગ્ય, અવૈધ અને પાપ હોવાની પૂરી વ્યાખ્યા કુઅન 
અને હદીસમાં ઉલ્લેખિત છે). જો કોઈ કામમાં અલ્લાહની નાફરમાની કે 
અવજ્ઞા છે તો તેના પર અમલ કરવાનું મૂકી દેવાને પણ ઇસ્લામની 
પરિભાષામાં તકવા કહેવામાં આવે છે. 


ભકડથાઝ/ઝા્5#કર%૯૩૦૬:૬૬૫૭૪ 


[14 | * જીવહત્યા અને યશુબલી 


ઉપરોક્ત [વેવરણનું નિષ્કર્ષ આ છે : 

૦ સૃ'ટિના સર્જનહાર અલ્લાહે પૃથ્વીની સમગ્ર સજીવ તથા નિર્જીવ વસ્તુઓ 
મનુષ્યના પ્રત્યક્ષ કે અપ્રત્યક્ષ ઉપયોગ તેમજ ઉપભોગ માટે બનાવી છે. પ્રત્યક્ષ 
ઉપભોગમાં માંસાહાર પણ આવે છે તેમજ આને ઇસ્લામી અને બિનઇસ્લામી 
સમાજોની સમાન રૂપથી માન્યતા પ્રાપ્ત છે. કેટલાક વ્યક્તિગત કે સીમિત 
સામુદાયિક અપવાદ પણ છે જે નગણ્ય છે. 

૦ ઇસ્લામી સમાજમાં પ્રચલિત પશુ બલે (ફુર્બાની)નો એક ઉત્કૃષ્ટ તથા પવિત્ર 
ઇતિહાસ છે. ૧૪૦૦ વર્ષથી પ્રતિવર્ષ એ ઇતિહાસની યાદ તાજી કરવામાં 
આવે છે અને મુસ્લિમ સમાજ આ કુર્બાનીના માધ્યમથી પોતાના અને અલ્લાહની 
વચ્ચે “દાસ” કે “સ્વામી'' ના સંબંધને ઘનિષ્ટ તેમજ દ્રઢ કરે છે. 

9 ડુર્બાનીના માધ્યમથી એક મુસ્લિમ વ્યક્તિ પ્રયાસ કરે છે કે તેની અંદર ઈશભય 
(તકવા)ના ગુણને ઉન્નતિ અને વૃદ્ધે આપે. ખરાબ અને પાપના કામોથી બચે. 

૦ ડુર્બાનીના માધ્યમથી એક મુસ્લિમ વ્યક્તિ તેની અંદર આ આત્મબળ પેદા કરવાની 
આધ્યાત્મિક શક્તિ અર્જિત કરે છે જે સત્યનિષ્ઠ જીવન વ્યતીત કરવા માટે તથા 
ઈશ આજ્ઞાપાલનમાં તે મોટામાં મોટા સ્વાર્થ, લાભ, હિત અને ભાવનાઓની. 
કુરબાની આપી શકે અને સત્ય માર્ગથી વિચલિત ક્યારેય પણ ન થાય. 

જીવ-હત્યા પોતાના ન તો ખરી છે ન જ ખોટી, ન યોગ્ય છે કે ન અયોગ્ય, 

ન નિંદનીય છે કે ન સરાહનીય. આ. વાત આમ પણ કહી શકાય છે કે જીવ- 

હત્યા પોતાનામાં ખરી પણ છે, અને ખોટી પણ. ખરી કે ખોટી હોવું આ વાત ૫ર 

નિર્ભર છે કે જીવ-હત્યાનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. અને જીવ-હત્યાના સંબંધમાં ઇસ્લામી 
દ્રષિકોણ પણ આ છે. ઉદાહરણ રૂપે એક જીવિત દેડકાની [નેરર્થક હત્યા કરીને 
તેને ફેંકી દેવામાં આવે તો આ ઇસ્લામની દ્રષ્ટિમાં નિર્દયતા , હિંસા તેમજ પાપ છે. 
પરંતુ મેડિકલ વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓને સર્જીકલ ટ્રેનિંગ આપવા માટે તેમના દ્વારા 

મેડિક્લ કોલેજોમાં જે દેડકાની ચીર ફાડ થાય છે તે નિરર્થક તેમજ વ્યર્થ કાર્ય ન 

બનીને મનુષ્ય અને માનવ જાતિની સેવા માટે હોય છે. આથી આ ન તો નિર્દયતા 


ર સઝ: 


ટ --ગઝ-5.“-*“હક --ઝકણ લણ. .-:.-.-:---- 2 .::-:- -:₹25-22:૬--- 
જીવહત્યા અને પશબલી | 15 | 


ઝં 


છે, ન હિંસા, ન તો પાપ ; બલ્કે લાભદાયક, ઇચ્છનીય અને સરાહનીય છે. 
અમારો વિશ્વાસ છે કે હત્યા કે હિંસા ના તો યોગ્ય જે અયોગ્ય હોવાનો માપદંડ, 
સંપૂર્ણ માનવ સમજમાં, ગ્રાચીન કાળથી લઈને વર્તમાન યુગ સુધી માન્ય અને 
પ્રચલિત રહ્યો છે. આ માનવ પ્રકૃતિને પણ અનુકૂળ છે. આજે માનવ જીવનની 
સ્વાભાવિક આવશ્યક્તાઓના તકાદા (રિદવપાંડાંધટડ)ને અનુકૂળ પણ. કેમ કે 
ઇસ્લામ એક સ્વાભાવિક તેમજ પ્રાફાતિક ધર્મ છે. આથી તે ઉપરોક્ત બૌદ્ધિક, 
સંતુલિત અને સ્વાભાવિક, વૈશ્વિક સિદ્ધાંતનો પક્ષધર પણ છે. 


| 16 | જીવહત્યા અને પશુબલી 


